જાગૃત ઉજાગર 


વૈશાખ સુદ-૯ 


સં-૨૦૮૦ | 


| તા. ૧૬-૦૫-૨૦૨૪ 


| ગુરૃવાર 


નાના અંગીયા ગામે અમૃત મહોત્સવ 
નિમિતે વિજય સ્તંભનું રોપણ કરવામાં 
આવ્યું..પાંચ દિવસીય ચાલનારા આ 
કાર્યક્રમની શરૂઆત વિજય સ્તંભના રોપણથી 
કરવામાં આવી હતી. 

મોટા કાર્યક્રમો જેમાં રામાયણ, 
ભાગવત કથા,શિવ કથા તેમજ મંદિરનો 
પાટોત્સવ સહિત અનેક કાર્યક્રમો વખતે પહેલા 
વિજય સ્તંભનું રોપણ કરવામાં આવે છે.આ 
વિજય સ્તંભ પર હનુમાનજી મહારાજની ધજા 
ચડાવવામાં આવે છે.જેથી કરીને કોઈપણ મોટા 
કાર્યક્રમોમાં વિઘ્ન નડતા નથી.હનુમાનજી 
મહારાજ રક્ષા કરતા હોય છે.આ વિજય 
સ્તંભના રોપણ બાદજ બીજા કામોની શરૂઆત. 
કરવામાં આવતી હોય છે. 

એવીજ રીતે નખત્રાણા તાલુકાના 
નાના અંગીયા સનાતન પાટીદાર સમાજનો 
અમૃત મહોત્સવ પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી 
નવીનભાઈ પારસિયા તેમજ આયોજન 
સમિતિના પ્રમુખશ્રી વેલજીભાઈ રૂડાણીના 
રાહબર નીચે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું 
છે.આ અમૃત મહોત્સવની શરૂઆત પહેલા 
વિજય સ્તંભનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું 
હતું.આ રોપણ વૈશાખ સુદ-૦૮ (આઠમ)ને 
બુધવાર તા.૧૫/૦૫/ર૪ ના લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન મૂર્તિ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા હિરક જયંતી,શ્રી 
નાના અંગીયા પાટીદાર યુવક મંડળ સુવર્ણ 
જ્યંતી,તેમજ સમાજવાડી ભવન રજતજયંતિ 
પ્રસંગે.સવારના ૯:૩૦ કલાકે વિધિવત વિજય 
સ્તંભનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ વિજય સ્તંભ આરોપણ વખતે. 

ગામની કુમારિકાઓ માથે કળશ લઈ જયાં 
કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે.તે જગ્યા પર વાજતે- 


વિધાર્થીઓ 


વિજ્ઞાત પ્રવાડતા 


પ્રાટેસારાસપ્રાચાર 


બોર્ડ દ્રારા ધો. 12 ની પરીક્ષાનું 
પરિણામ જાહેર કર્યા બાદ પ્રથમ વખત 
વિજ્ઞાન પ્રવાહનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે બેસ્ટ 
ઓફ યુ નો ઓપ્શન આપી પરીક્ષા 
લેવામાં આવશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને 
માર્ચમાં લેવાયેલી પરીક્ષા અને પૂરક 
પરીક્ષા બંનેમાંથી ઉંચા પરિણામની 
પસંદગી વિદ્યાર્થીઓને મળશે. બંનેમાંથી 
જે સારા ગુણ હશે તે ગણતરીમાં લેવાશે 
પ્રથમ વખત બોર્ડ દ્વારા ધો.12 વિજ્ઞાન 


| 502 ૫૦.: 1481 


ગાજતે પહોચી ત્યાં કળશધારી કુમારિકાઓનું 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.સાથે ગામમાં રહેતા 
તેમજ બહાર ગામથી પધારેલા ગામના લોકો 
બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.સમાજના 
આગેવાનો,આયોજન સમિતિના તેમજ અન્ય 
સમિતિના ભાઈઓ-બહેનો જોડાઈ આ કાર્યક્રમને 
સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી હતી.વિજય 
સ્તંભની વિધિવત વિધિ કરી તેનું આરોપણ 
કરવામાં આવ્યું હતું.આ અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે 
પૂર્વ સાંસદ ઉપસ્થિત ના રઈ શકવાના કારણે 
તા.૧૪/૦૫/૨૪ ના રોજ નાના અંગીયા ગામે 
આવી આ મહોત્સવ પ્રસંગે શુભેચ્છાઓ પાઠવી 
હતી. 

તેમની સાથે દિલીપભાઈ નરસિંગાણી, 
જયસુખભાઈ પટેલ, હરિસિંહ રાઠોડ, 
એ.પી.એમ.સી.નાપ્રમુખ હંસરાજભાઈ કેશરાણી 
સહિતના હાજર રહ્યા હતા. 

આજે તા.૧૬/૦૫/ર૪ના સવારના 

૭:૦૦ કલાકે હોમ હવન,ધ્વજા રોહણ,વસ્ર 
અલંકાર(મુખ્ય મંદિર) દાતાશ્રીઓ દ્વારા.૮:૦૦ 
કલાકે ભવ્ય શોભાયાત્રા સહિતના કાર્યક્રમોનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમને 
સફળ બનાવવા સમાજના પ્રમુખશ્રી નવીનભાઈ 
પારસીયા, આયોજન સપિતિના પ્રમુખ 
વેલજીભાઈ રૂડાણી, મહામંત્રી નરસિંહભાઈ 
પોકાર, નવયુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી 
અરવિંદભાઈ શીવજીયાણી, મહિલા મંડળના 
પ્રમુખશ્રી પાર્વતીબેન પી.સામાણી સાથે સમગ્ર 
૪૦ વિવિધ સમીતિઓ કાર્યને પાર પાડવા 
જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. તેવું પ્રચાર પ્રસાર 
સમિતિના કન્વીનર બાબુભાઈ કેશરાણી તેમજ 
મનોજભાઈ વાઘાણી એ જણાવ્યું હતુ. 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ નાગપુર 
(મહારાષ્ટ્ર) કચ્છમાં ગામ ખીરસરા #નેત્રા) ના 
સભ્ય શાંતાબેન મણિલાલ ભાઈ પોકાર નો પૌત્ર 
તથા દંમયતીબેન જગતભાઈ નો સુપુત્ર કુ. રોહન 
ને 10111.૮051 માં 93% માર્ક મેળવીને માતા- 
પિતા સાથે પરિવાર તેમજ શ્રી સમાજ નું ગૌરવ 
વધારવા બદલ અભિનંદન તથા ભવિષ્ય માટે 
શુભેચ્છાઓ. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી. 
તેમની વિશેષ ગૌરવવંતી સિદ્ધિને બિરદાવતા 
અભિનંદનપાઠવે છે. 

એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દી ને બિરદાવે છે. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર) કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા ના 
સભ્ય અત્રે માં શક્તિ ટ્રેડર્સ ના સ્વ. 
પુરુષોત્તમભાઈ જેઠાભાઈ લીંબાણી તથા 
પ્રવિણાબેન ના પૌત્ર તથા હીનાબેન મિતેશભાઇ 
ના સુપુત્ર હર્ષિલને ૮350 1008 માં 91.4% માર્ક 
મેળવી ને પરિવાર તેમજ સમાજ નું ગૌરવ 
વધારવાબદલ 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી 
અભિનંદન તથા ઉજવળ ભવિષ્ય માટે 
શુભેચ્છાઓ. 

એજયુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન તેમની 

આ વિશેષ ગૌરવવંતી સિધ્ધિ ને બિરદાવે છે. 


ગામ જીયાપર, તા નખત્રાણા ના 
જયશ્રીબેન પુરુષોત્તમ પોકાર નો સુપુત્ર તન્મય ને. 
6508-12 માં 82.85 % થી ઉત્તિર્ણ થઈ પરિવાર 
સાથે સમાજ નું ગોરવ વધારવા બદલ ખુબ ખુબ 
અભિનંદન. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી. 
તેમની વિશેષ સિદ્ધિ હાંસલ કરવા બદલ 
અભિનંદન સાથે ભવિષ્યના લક્ષાંકો સિદ્ધ કરો 
એવી શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 


/ 
હ 


પ્રવાહનાં ઉમેદવારો માટે બેસ્ટ ઓફ ટુ નો વિકલ્પ છે. જેમાં જે વિદ્યાર્થી ઉર્તીર્ણ થયેલ છે એ 
વિદ્યાર્થી પણ તેમની થીયરીનાં વિષયોમાં સુધારો કરવા માંગતા હોય તો તે પૂરક પરીક્ષામાં 
ઉપસ્થિત થઈ શકશે અને માર્ચ તેમજ પૂરક પરીક્ષા બંનેમાંથી જે સારા ગુણ હશે. તે ગણતરીમાં 
લેવામાં આવશે. એજ પ્રમાણે કોઈ પરીક્ષાર્થી નાપાસ થયેલ છે તો નાપાસ થયેલા વિષયની પૂરક 
પરીક્ષા પણ આપી શકે અને તે ઈચ્છે તો જે માર્ચમાં એપિયર થયેલ છે. એ વિષયની પણ પરીક્ષા 
આપી શકે ન એક અથવા એકથી વધારે વિષયોમાં તેનું પરિણામ સુધારવા માટે એ પૂરક પરીક્ષા 
આપી શકશે. પ 


કારકિર્દીતીપ 


દરેક બાળક ડોક્ટર, ઇજનેર, વૈજ્ઞાનિક 
જ બને એ જરૂરી નથી. પરીક્ષા હોય કે કારકિર્દીની 
પસંદગી, બાળકને મુક્તિ આપો. દબાણ કરેલું કાર્ય 
બગડશે. બાળકની રસ-રૃચિ શેમાં છે એ જાણીને 
આગળ વધારો,' એવું સૂચન મુંદરા અને માંડવી ખાતે 
કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનાર શ્રેણીના આરંભે 
કરાયું હતું. સાડા સાત દાયકાથી વધુ સમયથી 
કચ્છીઓના હૃદયમાં સમાહિત કચ્છમિત્ર અખબાર 
અને અગ્રણી સંસ્થા ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ યૂથ 
ડેવલપમેન્ટ દ્વારા સંયુક્ત રીતે દર વર્ષે યોજાતા 
કારકિર્દી માર્ગદર્શનની વર્તમાન શ્રેણીનો આરંભ 
મંગળવારે સવારે મુંદરાથી થયો હતો, જ્યારે સાંજે 
માંડવીમાં રોટરી હોલ ખાતે થયેલાં આયોજનમાં 


બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ-વાલીઓ ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા. મુંદરામાં રોટરી પરિવાર આયોજનમાં 
સહભાગી બન્યો હતો. 

ઉદ્દઘાટન સમારોહમાં વક્તવ્ય આપતાં 
મુંદરા નગરપાલિકા અધ્યક્ષા રચનાબેન જોશીએ 
વિદ્યાર્થીઓ પર વિષય પસંદગીમાં દબાણ ન કરવા 
અનુરોધ કરીને ઉમેર્યું કે સાથેસાથે અનેક સેવાકીય 
પ્રવૃત્તિ અને આ રીતે સેમિનારથી વિદ્યાર્થીઓની 
કારકિર્દીની પણ ચિંતા કરે છે. છાત્રોને એટલું જ 
સૂચન છે કે, સંકલ્પ રાખશો તો સિદ્ધિ મળશે. દરેક 
ગણિતમાં હોશિયાર જ હોય એ જરૂરી નથી. આર્ટસ- 
કોમર્સ ગમે એ રાખો તો પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે 
પ્રયાસ કરો. માતા-પિતા પણ બાળકને માત્ર સાયન્સ. 
પ્રવાહ રાખવાનો દુરાગ્રહ ન રાખે. આ કાર્યક્રમ માટે 
હોલ સહિતની સુવિધા પૂરી પાડી આયોજનમાં 


સંદગીમાં વિધાથીનિ સ્વતંત્રતા આપો 


2 


(* 


સહભાગી બનનાર સંસ્થા રોટરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના હ 


પ્રમુખ મહેતાએ કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી આ 
કાર્યક્રમમાં જોડાવાનું અમને ગૌરવ છે. આવા 
સેમિનારનું કાર્ય પ્રશંસનીય છે. આવા છાત્રો અને 
લોકહિતનાં કાર્ય માટે જોડાવા અમારી હંમેશાં 
હરહંમેશ તૈયારી રહેશે. ઇન્સ્ટિટયૂટના પ્રમુખ 
અંતાણીએ કહ્યું કે, યુવાનોને દિશા આપવામાં સાથે 
કામ કરે છે. કારકિર્દી પસંદગી માટે આજના 
સમયમાં વિશાળ વિકલ્પો છે, પણ મૂળભૂત રીતે એ 
જ સમજવાનું છે કે, વિદ્યાર્થીને શેમાં રસ છે અને 
સામર્થ્ય કેટલું છે ?, એ માટે પૂરી તપાસ કરી 
વિચારીને જ આગળ વધજો. ટેકનિકલ સત્રમાં 
આઈટીઆઈ મુંદરાના ફોરમેન પૂજાબેન ઠાકરે કહ્યું 
કે, ઇજનેરી ભણ્યા પછી જે 
શરૂઆતનો પગાર મળે છે, 
લગભગ એટલી જ પ્રારંભિક 
કમાણી આઈટીઆઈ ભણનાર 
કરી લે છે. મુંદરા આઈટીઆઈમાં 
જું ગત વર્ષે 93 ટકા જેવું પ્લેસમેન્ટ 
થયું હતું. બીજું, આર્થિક 
જુરૂરિયામંદ સ્થિતિવાળા 
વિદ્યાર્થીઓ ઓછી ફીમાં સ્કિલ 
વિકસિત કરી શકે છે, જેમાં તેઓ 
ઝડપી નોકરી કે સ્વતંત્ર રીતે રોજગાર મેળવી શકે 
છે. આગળ ભણવું હોય તો પણ ડિપ્લોમા કોર્સ કરી 
શકાય અને એમાં એક વર્ષ પણ બચી જાય છે. 
મુંદરામાં ઘણી તકો રહેલી છે. આ સેમિનાર શ્રેણીની 
મુખ્ય પ્રયોજક આહીરે કહ્યું ક, આઇટીઆઇ હોય કે 
આર્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ કે કોમ્પ્યુટર, બધાની સ્કિલ 
અલગ અલગ છે, પણ હરીફાઈના યુગમાં સતત 
શીખતા રહેવું જરૂરી બન્યું છે. આ આર્ટિફિશયલ 
ઇન્ટેલિજન્સ અને ચેટ જીપીટીનો આ જમાનો છે. 
ટેક્નોલોજીને સ્વીકારવી પડશે અને જોડાવું પણ 
પડશે. 

કાર્યક્રમમાં રોટરી ક્લબ અગ્રણીઓના 
સેમિનારમાં વક્તવ્યના અંતે પ્રશ્રોત્તરી યોજાઈ હતી. 
એમિનારનું સંચાલન અને આભારવિધિ કરવામાં 
આવેલ 


લાપસીતાં આંધણ : આ વર્ષે ચોમાસું વડેલું, 


સમગ્ર રાજ્યમાં હાલમાં એક તરફ 
કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, આજે પણ 
કેટલાંક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે 
અને બીજી તરફ સારાં સમાચાર એ છે કે, 
ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં આ વર્ષે 
ચોમાસાનો પ્રારંભ વહેલો થઈ જશે એવી પણ 
આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર થઈ 
ચૂકી છે. આ સમાચાર લાપસીના આંધણ 
મૂકવાની સ્થિતિ પેદા કરી રહ્યા છે.રાજ્યના 114 
તાલુકાઓના વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો. 
પાકોને નુકસાનની ભીતિ વ્યક્ત થઈ. ચાર હજાર 
કરતાં વધુ ગામોમાં અને શહેરોમાં વીજપૂરવઠો 
ગાયબ થઈ ગયો અથવા બંધ કરી દેવામાં 
આવ્યો. 3 માનવ જિંદગીઓ મોતને ભેટી અને 
40થી વધુ પશુઓના મોત થયા. અને, સાથે જ 
આજે પણ વરસાદની આગાહીઓ. તેની સાથે 
સાથે જ હવામાન વિભાગે જાહેરાત કરી દીધી 
કે, આગામી સપ્તાહે ભારત માટેના ચોમાસાનો. 
પ્રારંભ થઈ જશે. એટલે કે, આ વર્ષે ચોમાસાનો. 
પ્રારંભ વહેલો થઈ જશે. સામાન્ય સંજોગોમાં 
ભારતમાં નૈત્રદૃત્યનું ચોમાસુ એક જૂનથી કેરળ 
પર છવાઈ જાય છે, શરૂ થતું હોય છે. અને, એ 
અગાઉ ચાર પાંચ દિવસ પહેલાં આંદામાન 


ગુજરાત સ 


સ છ ણ 
હિત દેશના અનેક વિસ્તારોમા બદલાયેલા વાતાવરણે 


નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ નજીક ચોમાસાની હલચલ 
શરૂ થતી હોય છે. 

આ વખતે ભારતીય હવામાન 
વિભાગ કહે છેઃ આગામી 21-22 થી જ 
આંદામાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ નજીક મોનસૂન 
એકટિવિટી શરૂ થઈ જશે. હવામાન વિભાગ કહે 
છેઃ આ વખતે 21-22 કે 26 મે ના બદલે 
આંદામાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ પર 19મે થી 
પણ સાગરકિનારે ચોમાસાનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. 
જે સામાન્ય ચોમાસા કરતાં 3-5 દિવસ વહેલું, 
લેખી શકાય. આ સાથે જ બંગાળના ઉપસાગર 
એટલે કે ખાડીમાં પણ 19મે થી ચોમાસુ પ્રવેશી 
શકે છે. આમ દક્ષિણ પૂર્વ અને દક્ષિણ પશ્ચિમ 
બંને ભારતીય વિસ્તારોમાં વરસાદનો પ્રવેશ 
વહેલો થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, એક જૂનથી 
દક્ષિણ પશ્ચિમમાં શરૂ થઈ ઉત્તર તરફ આગળ 
વધી પંદર જૂલાઈ સુધીમાં તો આખા દેશ ૫ર 
ચોમાસુ છવાઈ જતું હોય છે. અત્રે ઉલ્લેખનિય 
છે કે, હવામાન વિભાગે 15 એપ્રિલ આસપાસ જ 
પોતાના લાંબા ગાળાના અનુમાનમાં જણાવેલું કે, 
જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 5 ટકા પ્લસ 
માઈનસ સાથે મોનસૂન વરસાદ સામાન્ય કરતાં 
થોડો વધુ રહી દેશભરમાં એવરેજ 106 ટકા 
રહી શકે છે અને, એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે આ 
વહેલાં ચોમાસાની આગાહી અત્યારે પ્રથમ 
વખત થઈ છે. 


અવસાન નોંધ ઝ# 
તારીખ 15/5/2024 
સ્વઃ અમૃતભાઈ રતનશીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ47, કચ્છમાં ગામ ઉખેડા 
હાલે હુબલી (કર્ણાટક) 


જૂથ 4-4. 


|! જ 


ભારે તારાજી સર્જી છે ત્યારે કચ્છમાં પણ સતત ત્રીજા દિવસે 
વાતાવરણ પલ્ટાયુ હતુ. નખત્રાણા,અબડાસાના અનેક ગામોમાં 
ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડતા ચૌમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો 
હતો. ખાસ કરીને નખત્રાણા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 
વરસાદને પગલે વરસાદી પાણીના છેલ્લામા પાણીનો પ્રવાહ શરૂ થઇ 
ગયો હતો તો મુખ્ય બજારમાં પણ પાણી વહી નિકળ્યા હતા આ 
પહેલા પુર્વ કચ્છમાં પણ બે દિવસ પહેલા ભારે પવન સાથે વરસાદ 
પક્યો હતો ત્યારે પચ્છિમ કચછમાં પણ વરસાદના આગમથી 
કચ્છના ખેડુતોમાં ચિંતા પ્રસરી છે. 


કઝર 23૮1212553037 ૦ ૦૦૪ 8૦૪, 


દારકા રદ-જ૪ડા૦૪ ૦૩૪ | ₹૧૬-૦૯૩૯૦૪-૫૩૫૪ | ૯૦૯૬૬ 


છાર/ાપઇાતત દ ાર2ર1ડ૬ 


૬ઝ૯૦૦૬ાર કપ્સ દાપ્્રછદાર 127૦1ર%૬ર 


લંડા1૦૪1ટાં રિઘતંતા31: 9979352929 


11.16. 1110100813 ૦/1. 11. 
૧10 ઇર 11012૦0ર1-૬:ર પ૩ ૯રદર ડઇ।ગગા_1૬રડ 


ક્દદહછ ૦૬-૮૬: 
૭૫૪૦૪ 84૦. 186/1587 £ગ૦ 8૫૦. 6 
તાતતાપાતામ્કતત - 370 201, તાડ, ૩ાંલત્કા -1તતાટ- 


201. 
છાકકત્તદાઝાકતાં રિત - 3૦. 94 9૦7૦4 57૭5. 


એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દીને બિરદાવે છે. 


શ્રીમદ્‌ભગવદ્‌ ગીતા 

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થઃ નાકૃતેનેહ કશ્ચન | 

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદ્‌ અર્થવ્યપાશ્રયઃ॥ 
(અ.૩-૧૮) 

આ લોકમાં તે પુરુષને કર્મ કરવાથી 
પણ કોઈ પ્રયોજન નથી અને ન કરવાથી પણ કોઈ 
પ્રયોજન નથી. તથા સર્વ પ્રાણીઓમાં એને કોઈ 
સ્વાર્થનો સંબંધ નથી. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


રોડ શૉ માટે જે માર્ગ પરથી પીએમ પસાર 
થવાના હતા, ત્યાં ટ્રાફિક માટે ટ્રાફિક વિભાગે 
પહેલાથી જ એડવાઈઝરી જાહેર કરી દીધી 
હતી... નરેન્દ્ર મોદીના રોડ શૉમાં સામેલ થવા 
માટે લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભારતીય જનતા 
પાર્ટીના પ્રચાર માટે તેમ જ તેમની સાથે જોડાવા 
માટે નરેન્દ્ર મોદીના માસ્ક તેમજ ભગવા ઝંડા 


લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે 
યોજાનાર રોડ શો દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદી, સીએમ એકનાથ શિંદે અને ડેપ્યુટી 
સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે જોવા મળ્યા. આ 
રોડ શૉ ઘાટકોપર પશ્ચિમમાં અશોક સિલ્ક 
મિલથી શરૂ થતાં અને 15 મે 2024ના રોજ 
મુંબઈમાં ઘાટકોપર પૂર્વમાં પાસનાથ જૈન 
મંદિરમાં સમાપ્ત થયો.લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર 
માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મુંબઈ પહોંચ્યા. 
અહીં તેમને માટે ઘાટકોપરમાં ભવ્ય રોડ શૉનું 
આયોજન કરવામાં આવ્યુંઓઆ રોડ શોમાં 
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે સાથે 
નાયાબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ તેમની 


સ છેં જ. 
છું તમને મળવા દિલ્હી થી ઘાટકોપર આવ્યો, 
છુવે તમે મારી માટે વોટિંગ બુથ સુધી જજો 
જુ 
દ 


લઈને તત્પર હતા...વડીલથી માંડીને બાળકો, 
પણ જેમને હજી કદાચ લોકશાહીનો અર્થ પણ 
નહીં ખબર હોય તેઓ પણ આજે દેશના 
વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે હાથમાં નરેન્દ્ર 


સાથે હાજર રહ્યા. મોદીના માસ્ક તેમ જ બેનર લઈને ઊભેલા 
લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પ્રચાર જોવા મળ્યા... 
માટેવડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મુંબઈમાં 15 અને. વડાપ્રધાનના આગમન પહેલા 


17 મેના રોજ બે ભવ્ય રોડ શૉનું આયોજન ગુજરાતીઓએ તેમના માનમાં ગરબા પણ કર્યા 


કરવામાં આવ્યું. રોડ શો ઘાટકોપરમાં 


હતા જેની તસવીરો તમે અહીં જોઈ શકો છો... 
ભવ્ય રોડ શો ના આયોજનમાં મોદીમય 
વાતાવરણમાં લોકોનો ઉત્સાહ અને ઉમંગથી 
જોડાયા હતાં. 


આયોજિત થયો જેમાં નરેન્દ્ર મોદીના આગમન 
પહેલાનો આલાદ અને વિશાળ જનમેદને ની. 
ઉપસ્થિતિમાં આવો છે નજારો જોવા મળ્યો...આ. 


૪41104રિ 0/82 


11.10 1116:1૬1₹1'જ% 


111113 10 


11દ. ઇપ. 


742£171,01દ15 1'111૪ 
પ/01દ1.0 ૫/11: ઇક 


€૯૦)૩૬- 


૬1૦1૦ 100૦* ૦: 


80011001 
॥10101.81॥1-00.1॥ 


8 4- 91 8999989162 જ 
(કો તા" ૦ઘા૬[૯૦૩ વરાળ વાં1.૮૦ત્ત 


*7&ત૮0020/ 


કદ કઝ ૦૬1૯૬ 
ડા! [પિતા )/લા1 111101, ૭11૪૪૪» 10. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥ઘવપખ્લ 
ઉદ્યાત॥]ાતાલા1 - 370201, 1૯1૬૦11, ઉપાંતાવા - 11તાંત. 
ઉં ૦૬0છઝાં નિપતંઝા॥ - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.૫૫૯ન ૦12-1૮૬ 


1. છ8/૨૫/%0 - ।0103૫4/11716/૫ 3. €પ્રદપ્રપા - 140 11-01400 


॥લંડ!1૦70॥ યાં - (10. 4-91 94826 95508 1/0૦1તઝાયાં - 110. 4- 91 98843 12206 
પંલાતાલ॥ાં - (10. 4-91 98413 88663 


2. ક૪0૬ાર 840 - 1૬1-0404પ૫ 4. ૫1.4૪૫//40& - 4040404 20/0૬5૫4 
81૫૦૬001 - (10. 491 78934 59459 પિતા૦૬[10॥ઢાં - 110. ક91 78428 05202 


5. 01&0040 - 00& : ।દતદણ॥ત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


૭ 


પ૩ ૦₹-1૮૬ 
45, ૦૦લતતાત ૯10૦૦1૬, ૦૫૦તાંપુઝપ#, 
1૫018100: યતાં, 11010, ૫/થદ - 370 140. 
#થલુવાંડા3૩0તાં રપતા - 10૦. ૦ 91 99254 98648 
છાપ્રત્કાંછાપ્યાં રિધતંગા3 - (4૦. * 91 99784 49205 


